iíánadarrit til stuð'nings lcirlcju og kristindómi íslendingst, 
ge.fið út af hinu ev. Iv.t. kirkjufélagi ísl. % Vestrlieimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON .. 

8. árg. WINNIPEG, ÁGÚST 1893. Nr. G. 

42. DAVÍÐS SÁLMR. 

Eftir séra Valdemar Tiriem. 


Sem hjörtr í skóginum þreyttr og þyrstr, 
er þráir í renuanui vatnsstraum aS ná, 
eins Jn-ái eg, guð rninn, í líkn juna lystr, 
úr lifandi vatnsstraumum svölun að í’á. 
þú, sá]a mín, jrráir, 
að svölun þú fáir 

úr eilífum lindum, sem aldregi þrjcita, 
en ætíð frá lifandi lijarta guðs fljóta. 

jþótt gráti’ eg um daga, þótt gráti’ eg um nætr, 
mér geta’ ekki svalað hin brennandi tár. 

Guð, hugga þú harn þitt, er hástöfum grætr, 
og hendiijni strjúk þú um túrvotar brár. 
m r fossana bruna, 
v beyr bylgjurnar duna; 
jiær œsast og hamast og yfir mig streyma; 
ó, ertu mér, d'rottinn minn, búinn að gleytna ? 

þá aðrir í musterið ganga með gleði 
og glaðir jiar licfja sinn fagnaðarsöng, 
þá ligg eg hér eiumana bundinn á beði, 
mér biðin flnnst þreytandi, tíðin svo löng. 




])á lofgjöi'S þeir syngja 
og klukkurnar klingja, 
min lofgjörð er andvarp, minn ómr er stuna; 
eg aðrar má fegurri tíðirnar muna. 

0, hví ertu, sál mín, svo hnuggin og stúrin ? 
þín hjálp kemr bráðum, því rólega bíð. 

Sjá, bráðum er hjá liðin skruggan og skúrin, 
þá skín at'tr sólin svo fögr og blíð. 

Sjá, stundirnar líða, 
og stutt er að bíða, 

unz aftr þú fagnaðarhátíð munt halda 
og heiðr og lof þínum frelsara gjalda. 


NÝ KRISTILEG SMÁllIT. 

Eftir séra F. J. Bergmann. 

I fyrra var farið að hefja máls á því í „Kirkjublaðinu“, 
hvað orðið myndi af smáritasjóð, þeim, er séra Jón heitinn lærði 
í Möðrufelli stofnaði skömmu fyiir andlát sitt (ÍSJ6). Hafði 
hann falið sjóð þennan umsjón hins nafnkunna Hernhúta-félags. 
Yissu menn, að sjóðrinn var upphaflega 1000 ríkisdalir að upp- 
liæð. Biskup skrifaði þvi forstöðumanni Brœðrasafnaðarins í 
Kaupmannahöfn og fékk það svar, að 2000 krónur væri þar í 
vörzlum í konunglegum skuldabréfum. En svo er að sjá sem 
lítið hafi orðið úr vöxtunum síðan sjóðrinn var stofnaðr, að 
öðru leyti en því, að fáein smárit hafa síðan verið gefin út. 
Hér eftir er líklegt, að hugsað verði meira um, að sjóðr 
þessi, sem stofnaðr var af svo miklu göfuglyndi og svo 
miklum kærleik til lcristindómsins, komi að einhverjum 
notum á Islandi. Enda hefir nú þegar fyrsta tölublað af ofr- 
litlu nýju riti, er nefnist: „Ný Kristileg Smárit", birzt að til- 
hlutun biskupsins yfir íslandi. þetta nýja rit á að verða fylgi- 
rit með „Kirkjublaðinu". það er undr lítið vexti og á að koma 
út með „nokkrum örkum á ári“. Forstöðumaðr Brœðrasafnað- 
arins í Kaupmannahöfn hefir, eftir tilmælum biskupsins, fallizt 
á, að láta árlega af hcndi vöxtu sjóðsins til útgáfu slíkra smá- 


—75— 

rita, samkvæmt hinum upphaflega tilgangi stofnandans, og virð- 
ist það nú ekki nema algjorlega sjálí'sagt. En svo er að sjá 
sem vextirnir hrökkvi cigi, hversu smávaxin sem þessi nýju 
Smárit eru, til útgáfukostnaðarins. Og hefir því útgefandi 
„Kirkjublaðsins" tekið að sér borgun þess, sem til vantar, enda 
styðja þessi fyrirtceki, „Kirkjublaðið“ og „Ný kristileg smárit", 
þá hvort annað, og fer auðvitað ekki nerna vel á því. Smáritin 
eru í þessari núverandi mynd sinni svo lítil, að ]mu geta að eins 
verið einhversstaðar til uppfyllingar. 

Innihald þessa fyrsta tölublaðs Smáritanna eru I örstuttar 
smásögur, en allar eru þær fremr vel valdar. Hin fyrsta og 
leng.sta þeirra er kristniboðssaga frá Kína. Yér efumst ekki 
um, að lestr slíkra smásagna geti haft nokkra Jiýðing, einkum 
fyrir börn. Hjá fullorðnu fólki geta þær einnig vakið góðar 
hngsanir um leið og þær eru lesnar, þótt oss hafi ætíö f'undizt, 
að þau áhrif myndi vera fremr hverful. Oðru máli eraðgegna, 
þar sein líkuin sögum og þessum er vel komið fyrir í rœðu, 
hvort heldr muunlega fluttri eða prentaðri, til skýringar og 
áherzlu einhverju vissu atriði. ]>á ei'U þær eflaust eitt hið stcrk- 
asta vcrkfœri mælsku.nnar til að sannfœra og negla þann sann- 
leik fastan í meðvilundinni, sem rœðumaðrinn er að fara ineð. 
En þetta leiðir oss aftr til að spyrja, hvort ekki hetði verið 
réttara að verja þessu fé til að prenta eina eða tvær lengi i rit- 
gjörðir, frumsamdar af þar til hœfum mönnurn, um kirkjuleg 
og kristileg efni. Oss virðist það myndi hafa verið enn meir 
áríöanda; áhritín myndi hafa orðið meiri og varanlegri, ef vel 
hefði verið á haldið. Ef til vill ve’rðr oss svarað því, að ómögu- 
legt liefði verið, að fa neina slíka ritgjörð, ]>ar sein ekki hefði 
unnt verið að borga nein ritlaun. En þá er nú illa á statt í 
kirkjunni íslenzku, ef enginn af guðfrœðingum landsins skyldi 
vilja leggja það á sig, að semja svo sem eina ritgjörð á ári um 
eitthvert brennandi spursmál, sem uppi er í kirkjunni og meðal 
kristinna manna, án þess aö heimta borgun fyrir. Etida áiítum 
vér, að orsökin liefði fremr orðið sú, að f'air hefði fundið sig 
menn til þess. Til þeirra lduta ætti nú biskup landsins að vera 
allra manna foerastr. Hann ætti að þekkja hið kirkjulega á- 
stand í landinu betr en aðrir, og ótal efni í lífsnauðsynlegar hug- 
vekjur ætti að koma honum í hug á visítazíu-ferðum hans yíir 



—84— 


lanrliS. Hann hefir líka sjálfsagfc betra tdm til slíkra ritstarfa 
cn fiestir aðrir. Sést þaö bezt á fjölda þeirra bóka, er liggja 
eftir Pétr biskup Pétrsson. Otal smábœkr hafa verið gefnar út 
af biskupum og helztu guðfrœðingum Englands, er nofndar hafa 
verið „Tracts for the Times“(sxaárit fyrirvora tímajeða „Living 
Papers for Present Day Tltemes“ (smárit um lífsspursmál vorra 
daga). Og hafa þessar litlu bœkr að almannadómi komið rnjög 
niiklu góðu til leiðar. þær hafa verið ritaðar á svo léttu og 
auðvehlu máli, að allir þeir, sem nokkuð lesa og nokkuð fá sig 
til að hugsa, hafa liaft þeirra fyllstu not. En auðvitað eru þó 
slíkar bœkr ritaðar fyrir lesendr, sem meiri þroska liafa náð cn 
þeir, sem mest hafa gaman af smásögum. — þá er farið var að 
hreifa við smárita-hugmyndinni görnlu, héldum vér, að eitthvað 
líkt þessu myndi vaka fyrir mönnum. Og því varð oss hálf- 
liverft hið, þegar vér sáum þessi nj'ju smárit. það hefði fallið 
heldr í vorn smekk, að þessar fáu arkir liefði verið gefnar út í 
lieilu lagi, eitt sinn hvert ár, og haft þá eitthvað heilt meðferðis, 
er varanlegt mætti verða í vorum kirkjulegu bókmenntum. 
lteyndar viðrkennum vér, að smásögur eins og þær, sem valdar 
liafa verið, geta haft ofr-litla þýðing. En bókmenntalega jrýð- 
ing getr útgáfa slikra smárita enga haft. það er svo ótal margt, 
sem þyrfti að rita, og kirkjunnar menn verða að hugsa um það, að 
hefja hinar kirkjulegu bókmennfcir vorar til þess vegs og sóma, 
sem þeim að réttu ber. Á voru máli hefir því sem næst ekk- 
crfc verið ritað til þess að frœða alþýðu manna um heiiaga i'itn- 
ing, og afleiðingin er sú, að íslenzk aljrýða er rnjög ófróð í því 
efni. Myndi liún þó hafa tekið fúslega við þcim fróðleik, ekki 
síðr en öðrum, ef hann hefði verið á boðstólum hafðr. Hværsu 
jmrflegt og biessunarríkt myndi J;að verða fyrir kristindóminn í 
iandinu, ef gefin væri önnur eins rifc út á íslenzku og þau/er 
prófessor dr. Fredrik Nielsen í Kaupmannahöfn liefir gefið út 
handa danskri alþýðu nú um nokkur undanfarin ár. V T ér get- 
um ekki annað séð en eitfc slíkt rit á ári hefði haft miklu meira 
andlegt gildi en nokkrar arkir af smásögum, sem helzt munu 
ætlaðar börnum og unglingum. Slíkar sinásögu-bœkr í líking 
við þær, er hinn nýlátni biskup íslands gaf út, munu vei’a eitt 
af því, sem beztgengr út og hœgast er að fá nóga kaupendr að. 
það ætti því ekki að þurfa að gefa þær út á kostnað neÍDS sjóðs. 



Og frá bákmenntalegu sjánarmiði skoðað, virðist það nærri 
því of-lítilfjöi-legt starf fyrir einn biskup að þýða smásögur — 
þann af ölluin embættismönnum kirkjunnar, sem bezt tœkifœri 
hefir til að hefja bókmenntir hennar til vegs og sórna og mesta 
skyldu til að rœða og rita um þau kii'kjulegu spursmál, sem 
stœi’st eru og þýðingarmest. Ritað í Júní. 


SÁLMR. 

Eftir séra Lárus Halldórsson. 


Sem ár í ægi falla, 
en aldrei fylla þá, 
svo flytr æfin alla 
í opinn dauðans sjð. 

Sem alda öldu rekr 
um öll hin miklu hö’f, 
af kynslóð kynslóð tckr 
við kransi lífs og — gröf. 

ITvað er þá æfin manna ? 
Eitt öldu lítið brot 
cr samlíkingin sanna 
við sérhver æfiþrot. 

Hvað fegrð, heilsa, friðr ? 
hvað frelsi, heiðr, gnótt ? 
Einn Ijúfr lækjarniðr, 
sem líðr, hverfr skjótt. 

Svo æfin ótt fratn líðr 
sem alda berst á sand, 
og lækr fagr, fríðr, 
sem fer um blóirdegt jand. 
Svo óðan enda tekr 
það allt, sem lifir hér. 

Ó, maðr synda sekr, 
það sjá, og gæt að þér. 

í dag þig drottinn styðr; 
en dauðinn kemr greitt; 


— 86 — 

þá úti’ cr allr friðr 
og undanfœri’ ei neitt. 
því tak þitt ráð í tíma 
og trúðu Jesúm á. 

Ei dauðans grirnma gríma 
þig getr sakað þa. 

þútt lífið all-skjútt endi 
og engin stund sé tryggð, 
vors gúða guðs í hendi 
vér göngum ei með hryggð. 

Ei fellr fugl til jarðar, 
ef faðir vill ei sá. 

Yið raunir heljar harðar 
vér herrann treystum á. 

þútt æfi úðum Ijúki, 
vort athvarf guð er víst. 
þútt flest í skjúlin fjúki, 
vor faðir hregzt oss sízt. 

Hann oss kann vel að verja, 
hann veitir trygga hlíf. 
þá dauðinn harðast herjar, 
vér höfum eilíft líf. 

Sem bliknar blútn í éli 
og beygir höfuð frítt, 
mig, faðir, veit eg f'eli 
við feigðarélið strítt 
í þínar hendr þýðar 
og þína mjúku hlíf. 

O, herra, hér og síðar 
mitt hjartans vertu líf. 

I grafardjúpið dimma 
vor drottinn Jesús gekk. 

Ilann deyddi dauðann grimma 
og dýrðar-sigr f'ékk. 

Nú dauðinn svefn er sœtr 



—87— 


og signuS hvíld í gröf, 
unz drottinn ijóma lætr 
oss 1 ífsins dýru gjöf. 

Vor Jesús ljúfr lifir 
og leiðir oss við mund, 
svo dauðans öklu j’íir 
vet' á hans lcomumst fund. 

Hann’ vill, að séu sínir 
hjá sér um eilíf ár. 

Svo vel er, vinir mínir; 
það víst má þerra brár. 

Vor drottinn dj'rðarhái 
vort dauðlegt lífgar hold, 
svo friðarfundi nái, 

]x'j fyrst það verði mold. 

Oss skilr skapadómr 
ú skilnaðarins stund, 
en hvellr lúörhljómr 
oss heimtar á þann fund. 

í Des. 1892. 

UM ANDLEGAR HORFUR HJÁ ÞJÓÐ VORRI 
ritar einn háttvirtr vinr vor hoima á íslandi þannig í bréft til 
vor frá því í Maímánuði: 

„það þykir mér mjiig miklu máli skifta, að þeir trenn, sem 
halda fast við kristindóminn í öllu verulegu, haldi sem mest 
saman, þó að þeir hafi mismunandi skoðanir á ýmsum hinna 
srnærri trúaratriða, eða að minnsta kosti varist mjög að lunda í 
dcilunt, svo að eigi skemmti þeir óvinuni kristninnar með sundr- 
lyndi. þessa er, virðist rnér, sérstaklega þörf nú, þar sem svo er 
komið hjá oss, að fylking vantrúarinnar er á þessum tíma iifi- 
ugii, áræönaii og áleitnari en nokkru sinni áðr. Með þessu A 
eg auövitað langhelz: við liinn skólagengna lýð, því að allr þorri 
alþýðumanna, í mörgum hérikum landsins að minnsta kosti, eða 
víðast til sveita, þar sem eg þekki til, heldr enn við sína gömlu 
trú, þó að hún að vísu sjálfsagt sé daufari en vera ætti. En 
næstum því öll „pressan" er nú orðið í liöndum vantrúarmanna, 



- 88 — 


og ér ]mS, til þess að gjöra, nýtt, e5a að minnsta kosti er það 
uýtt, að þessir menn þori að kveða upp úr með vantrá sína. Og 
geta menn í þeirri stöðu daglega liaft áhrif á alþýðu. Fyrir ut- 
an „Dagsbrún" og „Heimskringlu" hjá íslendingum vestan hafs 
er hjá oss hér heima fyrst og fremst ,,Fjallkonan,“ það blað, sem 
lengi á undan öllum öðrum liefir sýnt sig í því að vilja grafa 
grundvöllinn undan kristninni. þar næst er „þjóðviljinn“, sem 
í seinni tíð er greinilega farinn að sýna, hvað í honum býr í 
þessu tilliti. „Sunnanfari" hefir aftr enn einu sinni sýnt, liverja 
virðing hann ber fyrir kristindóminum. Hið nýja blað „Stefn- 
ir“ stefnir auðsjáanlega í sömu átt. „ísafold" hetir til þessa ver- 
iö fjarii því að fylla flokk vantrúarblaðanna, en nú er hún einn- 
ig f'arin að ráðast á útvirki kirkjunnar, helgidagana 1 ). ,,])jóð- 
ólfr“ er livorki með né móti. 2 ) „Norðrljósið" er eina blaðið hér 
heima, sem undir hinni nýju ritstjórn hefir lagt kristninni liðs- 
yrði; en það blað lesa víst fæstir enn sem komið er. — þá er nú 
„literatúrin“ c-kki beisin. það rit á íslenzku, sem mesta eftir- 
tekt hefir vakið næstliðið ár og mest lof fengið í blöðunum flest- 
uvn, þar á meöal „Lögbergi“, minnir mig, eru sögubrot nokkur 
eftir bóndamann { þingeyjarsýslu: „Ofan úr sveitum”, léleg eftir- 
stæling eftir þeim Kjelland og Gesti Pálssyni, allt í vantrúarátt- 
ina. þetta er „Dagsbrún" vor Austr-íslendinga. þá eru nú 
kvæðin hans þorsteins Erlingssonar ásamt kristniboðssögunni 
hans. þrennt er merkilegt við það: fyrst það, að slíkt skyldi 
vera samið; annað ]vað, að slíkt skyldi vera tekið upp í blað, 
sem vill vera talið heiöarlegt; þriðja það—og það er allramerki- 
legast —, að það skyldi hljóta verðlaun einmitt fyrir guölastið, 
og það hjá 40 menntamönnum. Slíks atburðar verðr ætíð getið 
í kirkjusögu íslands sem votts um trúar- og siðferðis-ástandið 
um þessar mundir hjá ungurn námsmönnum íslenzkum í Kaup- 

i) |>að, sem ,,ísafold u ritaði nýlega um fæVtkum heigidaga, er engan veginn íitað 
frá vantrúarinnar sjónarmiði; en sú skoðan, sem }far ræðr, er ólútersk og alveg and- 
stœð því, sem kennt er í Ágsborgarjátning um sabbatsdag kristninnar og aðra 
kirkjulega helgidaga. Ritst. 

2) Satt er þrð í orði kveðnu, En engu að síðr er fað blað nú svo durgslega 
redígerað, svo fullt af gorgeir og ófrelsisanda og óJ;roskuðum skilningi á ýmsu því, 
er nú er uppi í tímanum, að vafasamt er, hvort það er hættuminna fyrir hið andlega 
ástand þjóðar vorrar en þau blöðin, sem bcint eru á móti kirkju og kristindómi. 

Ritst. 




—80— 


mannahöfn: — þó aö kristin trú standi nú raunar óhögguö fyr- 
ir öllu þessu, og þó að ýmislegt hinsvegar beri vott um vaxanda 
trúarlíf, þá verðr þó ekki annað sagt en hætta sé á ferðum. En 
af því leiðir, að rnenn kirkjunnar verða að halda sainan og fast 
við aðalgrundvöllinn, scm er Kristr. 1J itt ætti þeir að geyma, 
aö stæla um einstök trúfrœðis-atriði sín á milli. En hver 
góðr drengr verðr að leggja lið sitt fram til að vcrnda lijartað í 
hinni kristnu opinberan 

IUBTAáN EKKI AF MANNA VÖLDZTM. 


(Kafli ]>ýddr úr fyrirlestrum eftir próf. Iíenry Rogers: ,, The Superhwnan Origin of 
the Bihle inferrcdfroni itself a ). 


Bibh'an er ekki slík bólí, sem maðrinn hefði viljað búa til, 
þótt hann hefði getaö, né getað búið til, ]?ótt hann hefði viljað. 
])etta sést ú svo mörgum einlcennum ritningarinnar: 

1. Frá upphaíi til enda mælir hún í sífellu og með sterkri 
rödd gegn hjáguðadýrkan og kennir hvervetna hálcita og göf- 
uga eingyð'Lstrú, sem ekki þokar fyrir neinum öðrum trúar- 
brögðum. Tilhnegingar manneðlisins sýnast allar vei-a í gagn- 
stœðri átt og hallast algjörlega til skurðgoðadýrkunar; en hin- 
um megin er biblían, og hún ein af öllum bókum með svo á- 
kveðna rödd. 

2. Annaö það, sem cinkcnnir biblíuna mjög sterlclega, er 
það, hvernig hún leggr allt undir guðshugmyndina og kröfur 
hinnar almennu og andlegu stjórnar guðs. j)essi algjörða til- 
\ itnan til guðs tinnst eklci hjá nokkurri annaná þjóð, jafnvel 
elcki hjá Gyðingum sjálfum, ef hinir helgu höfundar eru undan 
slcildir. 

3. Eitt cinkennilegt við biblíuna, sem lætr trúarbrögð þau, 
er hún kennir, standa ein sér á meðal hinna mörgu trúar- 
bragða, sem kennd eru af mönnum, er það, að siðfrœðin er al- 
gjörlega sett undir guðfrœðina. Grundvöllr siðfrreðinnar er 
allr lagðr í guðshugmyndinni og afstöðu vorri til guðs; og 
staöfustingar sínar allar fær hún frá guðs vilja. Hin miklu 
boðorð „síðari lögmálstöb!unnar“ 1 > byggjast öll á afstöðu þeirri, 


1) þ. e.: skyldurnar viö mennina. 



-90— 


sem öll skepnan er í til han.s, er í „fyrrí töblunni“ heimtar 
hollustu af oss. 

4. Eitt er enn einkennilegt viö ritninguna, jafnt gamla seni 
nýia testamentið, sem ákaflega er undarlegt og alls ekki viö aö 
búast lijá nokkrum trúarbrögöum, sem upp eru fundinaf mönn- 
um. það er það, hve þögul biblían er, að því er snertir hinn 
tilkomanda og ósynilega heim. þetta einkennilega bindindi er 
„ölíkt því, sem mönnum er títt“; þvi það er anda inannsins ó- 
sjálfrátt aö þrá ljós inn í myrkr það, sem er yfir liinu komanda 
lífi, enda er þessari þrá ríkulega fnllnœgt í trúarbrögðum þeim, 
sem etíaust hafa uppruna sinn frá mönnum. 

ó. þá er eitt atriði cnn, sem sýnir skýlaust hinn guölega 
uppruna biblíunnar. það er það, hve ólíklegt það cr, að maðrinn 
hefði ótilkvaddr farið að gefa aðra eins lýsing á sjálfum sér og 
þá, er vér finnuin í þeim köflum biblíunnar, sem beinlínis hafa 
kenningar inni að hakla (hinum dogmatisku köflum). Hér er 
hverri mannssál borið algjört gjaldþrot á brýn, þegar um fyrstu 
og helztu skyldur vorar við guö er að rœða, hvort heldr þær eru 
skynsemislegs eða siðferðislegs cðlis. Mönnunum er lýst svo, 
að þeir allir sé at' náttúrunni óvinveittir guði og honurn frá- 
hverfir og því einnig undir reiði hans. það væri manninum 
ekki sjálfrátt að viðhafa aðra eins liti og þessa, ef hann sjálfr 
væri að draga upp mynd af sjálfum sér. 

6. það má enn fremr bœta því við, að þá er maðrinn liefir 
tekið sér fyrir hendr, eins og svo iðulega hefir átt sér stað, að 
breyta trúarbrögðum biblíunnar eða afbaka þau, J;á liefir það 
ætíð orðiö „í rnynd og líking“ þeirra trúarbragða, sem á sér hafa 
innsigli sjálfs hans, þar til loksins gyðingdómrinn hjá Gyðing- 
uin og kristindómrinn hjá kristnum mönnum liktizt svo nijög 
trúarbrögðum þeim, sem mótmælalaust erufundinupp af mönn- 
mn, að ekki ætíð hefir verið auðvelt að sjá mismuninn. 

Að því er gyðingdóminn snertir, ]>á átti Jietta, sem próf. 
Rogers segir um hann, sér sérstaklega stað í fornöld hjá Gyð- 
ingum í Alexandríu á Egyptalandi. Hjá þeim blandaðist Gyð- 
ingatrúin grískri heiðinglegri heimspeki. Auðvitað átti þessi 
afbökun á gyðingdóminum sér líka stað meira eða minna hjá 
Gyðingum yfir höfuð þegar á Krists dögum, cf dýpra er litið í 



91— 


sögu þeirra' Og að því er snertir kristindórninn, þá vitum vér, 
hvernig leit út me5 hann rétt á undan trúarbótinni á 1G. öld, og 
hvernig hann þann dag í dag hjá kaþólskum mönnum er bland- 
ahi' heiðindómi, enda er ekki biblían lijá þeim hin eina up]i- 
spretta kenningarinnar. En það ]>arf ekki svo langt að fara 
eins og til kaþólskra manna, til þess að fá nœga sönnun fyrir 
því, að kristindómrinn breytist „í mynd og líking“ mannlcgra 
trúarbragða, þegar hætt er við að fara eftir biblíunni. 
j)að ci'u nœgar sannanir fyrir því hvervetna, bæði hjá oss 
Islendingum og annars staðar. það liefir eflaust margr tekið 
eftir því, hvernig maörinn, svo framarlega sem hann sinnir trú- 
arbrögðum nokkuð, undir eins og hann hættir að fara eftir lábl- 
íunni og láta hana kenna sér kristindóm, fer að búa sér til 
trúarbrögð, sem hann kallar að líkindum kristindóm, en sem 
ekki á meira skylt við kristindóminn en trúarbrögð margs 
heiöing'jans. þau eru nákvæmlega „í mynd og líking" hans 
sjálfs. því er það, að svo mikið ber á heiðindómi hjá oss, ein- 
mitt fyrir þá sök, aö svo margir eru liættir að læra kristindóm- 
inn af biblíunni sinni, en fara cftir eioán tilfinningum og hug- 
])ótta og' eftir því, sem þeir álíta sé dagtízka. 

N. Strjr. Þorláksson. 

Synódus var haldin í Reykjavík á venjulegum tíma í 
Júlímánuði, og stóð eftir vanda cinn dag. Viðstaddir voru ])ar, 
auk stiftsyfirvaldanna, 19 prestvígðir menn, þaraf 6 prófastar og 
2 af kennurum prestaskólans, en leikmaðr enginn. Að biskupi 
meðtöldum eru 8 þcirra, er sátu á synódus þessari, alþingismenn; 
fyrir þá sök, að ])essir menn þingsetunnar vegna voru staddir í 
Keykiavík um þetta sama leyti, varð hin kirkjulega samkoma 
íslands í þetta skifti með fjölmennasta móti. 

Við guðsþjónustuna á uudan synódus prédikaði séra Olafr 
Finnsson, prestr í Kálfholti, og hafði Matt. 5, 14-1G fyrir texta. 

Synódus í fyri'a kvaddi 3 menn með stiftsyfirvöldunum í 
nefnd til þess að semja fi'úmvarp til laga um kirkjur landsins 
og annað um skipulag og stjórn andlegra máhi í hinni íslenzku 
þjóðkirkju. Nefndarmenn þessir voru þeir séra Eiríkr Briem, 
séra þorkell Bjarnason og séra þórarinn Böðvarsson. — Nefnd- 
in lagði nú fram frumvörp sín, og voru þau rœdd lítiö eitt áðr 



—92— 


en samþykkt var, að' leggja þau fyrir þessa árs alþingi. — Af 
hinum tveim frnmvörpum er þa5 um skipulag hinna andlegu 
mála að sjálfsögðu þýðingarmeira, og er j’etta samkvæmt 
„Kirkjuhlaðinu" aöalefni þess: 

„Hin íslenzka þjóðkirkja stjdrnar sjálf andlegum málum 
sínum, að því er snertir kenning, kirkjusiði, etling kristindóms- 
ins yfir höfuð og uppfrœðing ungmenna í kristindómi; hún sam ■ 
þykkir og bœkr þær, er að þessu lúta, en biskup landsins lög- 
gildir þær.“ 

„Yfirstjórn hinna andlegu kirkjumáia hefir hiskup iands- 
ins. Til ráðaneytis sér hefir hann kirlcjuráð'; eru í því stift- 
amtmaði 1 ) og þrír andlegrar stéttar inenn, sem prestastefnan 2 ) 
kýs til bess starfa til G ára.“ 

„þá er biskupssætið verðr autt, skulu allir prófastar lands- 
ins, sem fá því við kotnið, og einn prestr og einn safnaðarfulltrúi 
úr hverju prófastsdœmi, er til þess skulu kosnir á héraðsfund- 
um, eiga samkomu í Reykjavík og kjósa þar biskup, en kon- 
ungr staðfestir kosninguna." 

O r O 

„A prestastefnu 2 ) eiga sæti allir andlegrar stéttar menn 
landsins, þeir cr í embættum eru, og einn leikmaðr úr hverju 
prófastsdœmi, sem til þess skal kosinn af héraðsfundi næsta á 
undan.“ 

það er eins og hið sama hafi vakað fyrir nefndinni, sem 
komið hefir með frumvarp þetta, eins og ritstjórn þessa blaðs um 
árið, þegar seinustu biskupaskiftin urðu á íslandi. þeim brcBðr- 
um vorum í nefndinni kemr augsýnilega saman við oss um það> 
að kirkjan í heild sinni, en ekki neinn einstakr valdsmaðr, eigi 
að ráða því, hver sitr í hinu œðsta kirkjulega embætti í landinu. 
Og þar sem þessi siðasta synódus í heild sinni augsýnilega hefir 
verið nefndinni samdóma um þetta atiiði, þá styrkir það oss í 
þeirri trú, að kirkjulýðrinn íslenzki í heild sinni eða með mjög 
fáum undantekningum sé að minnsta kosti nú samþykkr þeirri 
skoðun, sem vér á sínmn tíma höfum haldið fram viðvíkjandi 
veiting biskupsembættisins. Um hitt geta auðvitað veriðdeild- 

1) Hálf-lei'öinlegt cr að sjá „stifta;ntmanns íl -nafnið sáluga vakið upp aftr í 
þesSu frumvarpi. 

2) Er ekki óviðkunnanlegt að kalla synódits ,,/;w/írsiefnu“ eftir að leikrnenn 
landsins eru farnir að fá að vcra J>ar með prestunum? 



—93— 


ar skoðanir, hvort biskupserabættið er svo alveg ómissanda fyrir 
kirkju Islands, eins og b'ka ura ];að, hvort það fyrirkoraulag, 
seni nefndin stingr upp á við kosning biskups, ef biskupsem- 
bættinu skal endilega haldið, er hið heppilegasta, sera hugsazt 
getr. Eu hvað sem ura Jmð kann að mega segja, ]?á rná fullyrða, 
að bæði þessi tillaga og aðrar í frumvarpi nefndarinnar verða 
verulegar réttarbœtr fyrir kirkju íslands, ef þær verða að lcigum. 

Nýlunda er það á þessari synódus, að einn prestr, séra Ó- 
lafr Ólafsson í Arnarbœli, flutti þar fyrirlestr. Talaði hann um 
húsvitjanir í þeim fyrirlestri. 

Kristniboðsmálinu var hreift, en undirtektirnar voru dauf- 
ar, að því er „Kirkjublaðið" segir, og engin ályktan tekin um 
það mál. 

Hreift var samskotum til hinnar fyrirhuguðu skólastofn- 
unar kirkjufélags vors hér í álfu, og samþykkt svolátand 1 
tillacra.: 

O 

„Synódus lýsir yfir því, að hún sé því hlynnt, að leitaö sé 
samskota til skólastofnunar hins ev. lút. kirkjufélags ísl. í 
V.heimi, og telr presta landsins sjálfkjörna flyténdr þess máls í 
söfnuðunum." 

Og var svo af þeim, er viðstaddir voru, skotið saman 70 
krónum skólasjóði vorum til handa. 

Fleiri mál hafði synódus þessi meðferðis, þótt eigi sé hér 
getið. — Nefndin, sem sett hafði verið á sínum tíma til að endr- 
skoða handbók presta, hafði eigi lokið starfi sínu, cins og eigi 
var von. Og er vonanda, að enn líöi nokkur ár áðr en þeirri 
endrskoðan verðr lokið, svo nefndin fái ncegan tíina til að 
kynna sér það, sem í þeirri grein er til fullkomnast í kirkjuin 
annarra þjóða, áðr cn hún kemr með tillögur sínar. 

-^ooch- 

HÁSKÓLINN 1 DORPAT. 


Hinn þýzk-lúterski háskóli í Dorpat í Rússlandi, sem 
langa-lengi hefir talinn verið mcðal merkustu menntastofnana 
þjóðvevja, er nú svo gott sem af tekinn, með því hin rússneska 
harðstjórn hefir neytt Irina þýzku kennara háskólans til að segja 
af sér og fara burt. það er all-langr tími síðan stjórnin hóf of- 



—94— 


sókn gegn þjóöverjum, sem búsettir cru í hinum rússnesku 
fylkjum við Eystrasalt, bæði sökum þjóðernis þeirra og trúar- 
bragða. Og cndirinn er þctta, að þessari aðalmcnntastöð þjóð- 
verja þar í landi er gjörsamlega umturnað, svoað hér eftir verðr 
skóli þessi alrússneskr bæði að tungumáli og trúarjátning. Og 
jafnvel hinn litli bœr, þar sem þessi lúterski háskóli hefir staðið, 
fær ekki að lmlda sínu gamla nafni framar. Samkvæmt rúss- 
nesku stjórnarboði á hann hér eftir að heita Jurjeff. 

þá er Pétr mikli forðum fékk þjóðverja til að flytja inn í 
Rússland, til þess að lcenna hinum innlenda lýð mannasiði, voru 
þeim heitin sérstök Jijóðernisleg og trúarbragðaleg réttindi. Ut 
af þeim réttindum m^’ndaðist Dorpat-háskólinn. En nú eru 
allar þær náðarveitingar fótum troðnar af hinni rússnesku harð- 
stjórn, og gegnir furðu, að henni skuli geta haldizt annað eins 
uppi nú við lok 19. aldarinnar. 


KIRKJU VlGSLA. 

Hin litla kirkja safnaðarins í Selkirk, sein, eins og áðr liefir 
vcrið skýrt frá hér í blaðinu, um tíma var nærri ]m gengin úr 
greipum hinna réttu eigenda, hefir allt af síðan hún var reist 
hér um árið (1889) verið óvígð, þangað til nú rétt á eftir þessu 
síðasta kirkjuþingi að hún var vígð af varaforseta séra Friðrik 
J. Bergmann með aðstoð allra liinna prestanna, sem á þinginu 
liöfðu setið. Kirkjuvígsla þessi fór fram að kvöldi hins 28. Júnl. 
Hinn nývígði prestr, séra Jónas A. Sigurðsson. prédikaði við 
þetta tœkifœri, og séra N. Stgr. þorláksson ávarpaði söfnuðinn, 
sem mjög hafði fjölmennttil guðsþjónustu þessarai’, með nolckr- 
urn vel við eigandi orðum að skilnaði. 

FÓLKSTALSSKÝRSLUR 
úr söfnuðunum, lagðar fram á kirkjuþingi 1893. 

1. Winnipeg-s.fermdir 1150; ófermdir 385; alls 1535 

2. Jringvallanýlendu. , . „ ... 77.... „ .... G9.. „ . 146 

3. Frelsis. „ . . . 236.... „ .... 207. . „ . 443 

4. Fríkirkju .„ ... 144.... „ ....116.. „ . 2G0 

5. Vídalíns.„ ... 121.. ....156.. „ . 277 

6. Selkirk.,, .. . 25.... „ .... 21. . ,. . 46 

7. Pembina.„ . . . 80.. .. „ .... 55. . „ . 135 

8. Víðiness .. . . . 31 32. .„ . 63 



















9. 

Brœðra. 

—05— 

.fermdir 85 ófermdir 

64 

alls 

149 

10. 

Víkr. 

222.... „ ... 

. 80. 


308 

11. 

])ingvalla. 

í 0. . . . ,, ... 

. 61 . 

• 

131 

12. 

Garðar. 

... „ ... 385.... „ ... 

. 295. 


680 

13. 

Brandon . 

....... 50- „ . . . 

. 50. 

• }} 

100 

11. 

Fjalla. 

....... 07- „ .. . 

. 42. 


109 

15. 

St. Páls. 

. ••• 64........ 

. 57. 


121 

16. 

Marshall. 


. 24. 


52 

17. 

Löghergs*. 

....... 39.... „ ... 

. 36. 

• }} 

75 

18. 

Fljótshlíðar* .. .. 

...„.•• 72.. ... 

. 43. 

• „ • 

115 

19. 

Grafton*. 

....... 85........ 

. 33. 


68 

20. 

Hallson*. 

....... 37.... „ ... 

. 26. 

• }} • 

03 

21. 

Spanish Fork* .. 

....... 52- „ . . . 

. 34. 


86 

22. 

Arness*. 

....... 27.... „ ... 

. 20. 


47 

23. 

Lincoln*. 

....... 90.... „ ... 

. 64. 


154 

24. 

Yestrheims* .. . . 

....... 57.. .. . 

. 23. 


80 


Samtals 

fermdir 3244 ófermdir 

1999 

alls 

5243 


þeir söfnuöir, sem merktireru *, lögðuekkineinafólkstals- 
skýrslu fram á kirkjuþingi; hér er því fólkstalan í þeim látin 
vera hin sama 02 í síðustu skvrslurn. Hinir tveir síöast töldu 
söfnuðir tillreyra ekki kirkjufélaginu, en séra N. S. Jrorláksson 
þjónar þeim. 


SKÝRSLA 

yfir sunnudagsskólahald í söfnuðum kirkjufélagsins frá byrjun 
2. ársfj. ’!)2 til loka 1. árstj. ’93. 



Innritaðir 



Meöal- 

Skóla- 

Kennar 


nemendr. 

Flest. 

Fæst. 

tal. 

dagar. 

ar. 

Winni pog-söfnuðr... 

. . 378 

199 

127 

166 

52 

20 

Argyle-söfnuðir .. 

. . 160 

90 

22 

04 

29 

13 

Gai'ðar-s. „ 

65 

49 

10 


35 

5 

Víkr , „ 

.. 32 

25 

14 


20 

1 

Vídalíns „ 


25 

12 

19 

18 

4 

þingvalla „ (Eyford) 16 

13 

4 

10 



Pembina „ 

. . 40 

30 

15 

23 

50 

3 

Brandon „ 


28 

10 

23 

40 

4 

Brœðra „ 

55 

50 

25 

35 

52 

4 

Arness „ 

. . 14 





1 


Yinr vor séra Mattías Jokkumsson, hið göfuga íslenzka 
þjóðskáld, hefir glatt oss Islendinga hér í álfu með komu sinni 
vestr um baf (í Júlí) og dvöl sinni, þótt stutt væri, í nokkrum 
helztu hyggðum vorum hér. Hann kom fyrsfc hingað til Winni- 
peg og tafði hér eina tvo daga áðr cn hann fór suðr til Chicago 
































—96— 


á heimssýninguna miklu. Eu lökum hálfum mánuði síðar hvarf 
hann aftr norðr hingað, var hér staddr á íslendingadaginn 2. 
Agást og tók þátt í því hátíðarhaldi, ferðaðist síðan vestr til 
Argyle-byggðar, og þar á eít'r suðr til íslendingabyggðarinnar í 
Norðr-Dakota. Yar lionum hvervctna fagnað af ahnennimn og 

O O ' o 

mai-gar samkomur Iialdnar honum til heiðrs. Nú (seint í Ag.) 
cr hann á leiðinni heirn ylir hafið, og fylgja honum margar heit- 
ar blessunaróskir úr vestrbyggðum íslendinga. 

Séra Mattías er sami andans maðriun og liann hefir ávallt 
veriö. þrótt hann sé nú hátt á sextugsaldri, er hann ungr í anda, 
fjörugr og vonglaðr líkt og fyrst, er vér lærðum að þekkja hanrr 
í skóla fyrir 30 árum. — Hann var í sínu „elementi" í hvert 
skifti, sem hann tilaði opinb.alega á þessari ferð sinni, þvt ]rað 
var fremr öllu öðrú vonarinnar og trúarinnar orð, sem hann bar 
hér fram í hinum mörgu rœðum sínum. 


Lexíur fyrir sunniulagsskólann; fjórði ársfjórðungr I 893 . 

1 . lexfa, sltnnud. 1 . Okt.: Ivraftr fagnaðarerindisins (Róm. t, S -rt 7 ). 

‘2. lexla, sunnud. S. Okt.: Endrlausnin í Jesú Kristi (Róm. 3 , ið— 26 ). 

3 . lexia, sunnud. iö. Okt.: Réttlætingin a'f trúnr.i (Rómv. 5 , 1 —n). 

4 . lexía, sunnud. 22 . Okt.: Kristilegt framferði fRóm. 12 , 1 - 15 J. 

5. lexia, sunnud. 29 . Okt.: Bindindi, sprottið af kærleik til annarra rnanntl 

(1. Kor. 8 , I— 13 J. 


Gjöf í skólasjóð frá Mrs. Dr. Ilalldórsson, Park River, $5.oo. 


Sttnnud. 9 . Júlí ( 6 . e. tr.) setti varaforseti séra Er. J. Bergmann hinn nývígða 
jjrest séra Jónas A. Sigurðsson inn í prestakall hans við mjög fjölmenna guðsMón- 
ustu í kirkju Vídalíns-fcafriaðar. 


Isafold lang-stœrsta hlaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, koslar 
í Ameríku $1.50. M. Pálsson, 12 Harris lilock, Winnipeg, ér útsölumaðr. 


Sæbjörs, mánaðarblað með myndum, , 1 . árg. Ritstjóri séra O. V. 
Gislason. Kostar 60 cts. Fæst hjá ritstjóra ísafoldar. 

Suilltailíara hafa Kr. Ólafsson. 575 Máin St., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Gardar, N.D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. í hv'erju klaði 
rnynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIRKJURl.AÐIÐ, ritstj. séra pórht Bjarnarson, Rvík, 3. árg. 189,3, c. 15 nrkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, „Nýrra kristilegra s.márita,“ kostar 60 :ls. og fæst hjá W. IE 
Paulson, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Gardar, s N.Dak., og G. S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 

„SAMEININGIN 11 kemr út mánaðarlega, 12 nr. á árí; Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 701 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (rilstj.), Páll S. Bardal, Frliðrik ] 
Bérgmann, Hafsteinn Pétrsson, N. Stgr. porláksson, Magnús Pálsson, Jóri Böndal. 

I’RENTSMIDJA LÖGBEKGS — WINNII’EG. 



